


EE 


CAROL PLYGAIN 


A GYMERWYD ALLAN O 


ELUC 2, a, 





A'r “God save the King”, yr hen ffordd. 


ROEDD yn y wlad hono fugeiliaid yn gwylio 
Eu praidd rhag eu llarpio'n un lle; 

Daeth Angel yr Arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd, 
I draethu iddynt newydd o'r Ne', 

Gan hyddysg gyhoeddi fod Crist wedi ei eni ; 
Mawr ydyw daioni Duw Ior; 

Bugeiliaid, pan aethon i Fethle'm dre” dirion, 
Hwy gawsant un Cyfion mewn Cor ; 

Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, 
Tri'n nndeb, mewn purdeb heb ball,— 

Cydganwn ogoniant, yn felus ei foliant ; 

Fe'n tynodd ni o feddiant y fall, 








2 

Ni chafodd Mair burwen o amgyleh ei bachgen 
Na rhwymyn na gwlanen yn glyd; 

Na pherlau, na pharlwr, na seigiau na siwgwr, 
I Brynwr a Barnwr y byd ; 

Hi 'roes am yr Iesu gadachau i'w gynhesu j. | 
A'r preseb yn wely'n ddi-wad.— | 

Fe genir yn uchel fod morwyn yn Israel | 
Yn magu'n dra thawel ei Thad; 

Rhoeslaethi famaetha y Brenin o'i bronau, 





A'i drin ar ei gliniau drwy glod ; | 
O'i chroth yr esgynodd ;—o*i dwyfron y porthodd, 
'R hwn ydoedd cyn bydoedd yn bod. 
Fe wybu'r Sarph ddygyn y sigid eì choryn | 
Pan enid anwyl-ddyn y Ne, | 
Ar ddraig a ddechreuai ryw filain ryfela, | 
A'i harfau'n rhai llyma'n mhob lle; 
Rhoi'r Diafol yn nghalon yr hen Herod greulon, 
Amladd ymab ffyddlon, heb ffael; _., / 
Mair, Joseph, a'r Plentyn i'r ADU aent yn Myn yn 
Lle methodd y gelyn ei gael; 
Ca'dd bechgyn bach Juda eu lladd yn g'laneddau, 
Wrth geisio difa Mab Duw ; | 
Br cymaint o'r bechgyn'a laddodd y Brenin, | | 
Mae Crist gŷda'i fyddin yn fyw. UE 


Ei erlid a'i gablu a'i ddirfawr ddiystyru, 
A gafodd ein Hiesu yma o hyd; 


Rhyw ddyniou tylodion oedd felly ei PEMNiOn 
Nid mawrion a_beilchion y byd—; 
Mae fe etto 'run moddion GAD aH ciwyddiai) 














9 
Yn mysg y rhai gwaelion i'w gael ; 
I'r cloffion a'r deillion byddarion a'r uudion; 
Mae'n feddyg tra ffyddlon,—di ffael, 
Mae'n Frenin trugarog, mae'n porthi'r newynog, 
Mae'n galw rhaillwythog yn llu ;_. 


Mae'n Frawd a 'Thad Pyndon ;—Clyw blencyu afradlon, 
Fe'th dderbyn yn dirion i'w dŷ. 


Mae Crist yn wir briod i'r eglwys oreuglod, 
“ I'w ganfod ryw ddiwrnod a ddaw; 
Fe fyn ei ddiweddi yn glir wedi ei golchi, 
Heb arni na brychni na braw ; 
Sain udgorn uchelder a glywirar fyrder, 
A'r meirw o bob dyfnder yu dod; , 
Dyn bach a elwir Tesu oedd Mair yn ei fagu, 
Fydd etto'n ein barnu ni'n bod; 
Duw dŷn, yn un person, fu'n diodde rhwng YÍadrans 
Ddaw'n farnwr i fawrion amân, _ 
Yr holl fyd a losgir, ond Seion a gedwir; — 
I'w Brenin yn gywir hi gâu. 


Arch Noah pan ydoedd dau i'r ud 
Ni chadwodd o'r dyfroedd ond wyth ; 

Crist ydyw'r Arch nertdol rhag diluw tragwyddol, 
l'w bobl bydd llesol y llwyth. 

Pob dyn ar na's daethon' i Arch Noa'n Ifyddlon 
Boddasanto fawrioni fan ;— 

Pob enaid na's gwelir yn Nghrist, yr arch gywir, 
Mae'n sicr a losgir yn lân. 

Fe lysg yr annuiol mewn ffwrnas uffernol, 
Lle bydd yn dragwyddol eu gwae, 











4 
Mewn carchar diddiwedd ;—holl ddrysau trugaredd 
Yn caffael yn gydwedd eu cau. 


At Grist a'i wir Gâriad mae.heddyw wahoddiad. 
Mae llei bechaduriaid gael dod, 


Y byd eiff yn ulw ;—Gwell Crìsty dydd hwnw, 
' Nagaur wedi ei gadw. mewn cod, 

Ffown, ffown, i'r wir noddfa, fel Lot o Sodoma, 
Rhag caffael ein difa'r undydd; 

O'r Aipht gwell ymado, er cael ein. gwradw yddo, 
Na boddi fel Pharo'n ddiffydd. 

Gwell myned i'r bywyd, fel Lazarus, o'i adfyd, 
Oedd rywbryd yn nychlyd ci nyth, 

«Va Deifaso'i fawrfri yn gorfod bod gwedi 
A'r fflam yn ei boeni fe am byth. 


Un mil ac wyth ganmlwydd yw oedran ein Harglwydd, 
Chwe seithmlwydd â nawmlwydd yw'r nôd, 
Gogoniant a ganwn, ar liniau moliannwn, 
Clodforwu cyd-glymwn ei glod. 
Duw cadw'u llwyddianus dy Eglwys filwrus 
Rhag rheibus a'r cyfrwys rai cas. 
Ymddiffyn a meithrin ein teyrnas yn ddibrin, 
Pob cangen a gwreiddyn mewn gras, 
Duw cadw'n penaethiaid, a'n gwiwlan fugeiliaid, 
Yn wasted trwy gariad i'r gwir, 
a ddelo Pabyddiaeth nac nn gau athrawiaeth, < 
Na'u diffaeth naturiaeth, i'n tir. 


OW EN ROBERTS. 


LLANRWST, ARGRAFFWYD, GAN JOHN JONES. 











